III 


EFNI. 

Bk. 

Kvöldmáltíðarsakramentiö. Pródikan á skírdag eftir ritstjðra 

„Sam.“. 34—45 

Úr þingsetningarrœðu eftir sama. 87—92 

Úr bindindisprédikan “ “ . 131—134 

Betlehem—Jósef og María. Jólaluigleiðing eftir séra Priðrik 

J. Bergmann. 146—148 

Önnur jólahugleiðing, eftir séra Jónas A. Sigurðsson. 149—153 


Fasta. 2—7 

Það, sem mest er og bezt í bókmenntum heimsins. Eftir F. W. 

Farrar.. 11—15 og 19—21 

Platon og Vídalín um mikilvægt efni. 27—28 

Þýðing þess og gagn að vera meðlimr kirkjunnar. Eftir E. 

Skavlan. . 21-27. 45—17 og 55—60 

Ósiðir við helgar athafnir. Eftir séra Björn B. Jónsson....... 49—60 

Líknarskyldan. Eftir stud. theol. Runólf Marteinsson. 97—106 

Minning reformazíónarinnar og missíönarskyldan. 130—131 

Nokkur blessunaratriði, sem vér lúterskir menn eigum refor- 

mazióninni að þakka. 143 

Sannr kristindömr. . 155—158 

Tissot Og málverk lians. 184—186 


Við útför framliðinna.177—181 

,.Guð, minn guð!“ Píslarsálmr út af 22. Davíðs sálmi eftir séra 

Valdemar Briem. 1 

„Páskamorgun". Páskasálmr eftir Grundtvig í þýðing .Jóns 

Runölfssonar. 17—18 

„Sjá, hvar Jesús sjálfr stendr“. Uppstigningarsálmr eftir séra 

Valdemar Briem. 33—34 

„Minnist eg þess nú, er meistarinn forðum'*. Sálmr eftir séra 

Valdemar Briem . 113—114 

,,Við sína hjörð á dömsins mikla degi“. Sálmr eftir séra Valde- 

mar Briem. 129—130 

,,Þú, Jesú, blíði brúðguminn* 1 . Aðventusálmr eftir séra Valde- 

mar Briem. 145—146 

„í myrkranna landi bjó mannanna hjörð“. Sálmr eftir séra 

Valdemar Briem. 161—162 


Biblíuljöðin. Síðari partrinn. (Niðrlag.) . 7—9 

Warner’s Library of the Worlcl’s Best Literature . 9—10 

Aldamöt 1897.16, 31—32 og 64 

Illustrated Home Journal .63—64- og 112 

Ný guðsorðabók handa íslendingum („Vegrinn til Krists“).... 134—139 
Bibliusögur Tangs í nýrri ísl. útgáfu... 158—169 






























IV 


Davíðs sálmar. Sálmaverk séra Valdemars Briem út af þeim 102—174 


Aldamót 1898.128 og 175—176 

Trúarsamtalsfundir: 

í kirkju Pétrssafnaðar og Hallson-safnaðar. 28—30 

í Selkirk, W.peg, Vidalínskirkju, að Mountain ogGarðar 158—154 

í St. Páls kirkju í Minneota.30—31 og 174 

í kirkju Argyle-safnaða.181—184 

Missíðnarferðir: 

Runölfs Marteinssonar. 60—01 og 92—95 

séra Jónasar A. Sigurðssonar. 61—62 

ritst. ,,Sam.“ ftil Nýja íslands). 106—111 

séra Bjðrns B. Jónssonar. lll 

séra Friðriks J. Bergmanns.112 og 139—140 

séra Jóns J. Clemens. 144 

Bynodus . 121—125 

Prestafundir (frjálsir) á íslandi: 

í Sauðárkrók. . 125—126 

að Blönduósi. 127—128 

að Stðranúpi.;. 140 


Ágrip af gjörðabölc 14. ársþings kirkjufélagsins. 65—80 

Bandalagsfundrinn. 114—121 

Skýrsla um fólkstal o. íi. i söfnuðum kirkjufélagsins. 141—142 

Nýr söfnuðr (í Pipestone-byggð). 15—16 

Tvær nýjar kirkjur. 29 og 62 

Fréttir úr söfnuðum séra Bjönis B. Jönssonar. 30—31 

Fermingar o. fl. í ýmsum söfnuðum. 62—63 

,,Verði ljós!“. 64 

íslands-ferð séra Jónasar A. Sigurðssonar.63, 128 og 142 

Gjafir til bókasafns kirkjufélagsins. 95—96 

Heilsubilan séra Friðriks J. Bergmanns. 128 

Runölfr Marteinsson. 140 

Ramsey prestr. 144 

Vilhjálmr Þýzkalandskeisari. 144 

Lutlier League . 144 

Bandalagið í Winnipeg. 144 

Dr. Scull.er nm ísland. 141 

Stefán Pálsson. 160 

Gjöf til skölasjóðs . 160 

Önnur gjöf til kirkjufélagsins. 160 

.,Sameiningin“ skuldlaus; kemr með kirkjumyndir. 17(i 

Til eftirdœmis (B. J. B.) .186—187 

Prestssetr í Argyle. 187 

Greftrunarformið. 187—188 

Kirkja Pé‘rssafn. og kirkja Argyle-safn. 188 


Leiðréttingar. 16, 31, 32, 64, 142, 160 og 188 

Auglýsingar. 48, 128, 142, 160. 176 og 188 


Mynd af kirkju Hallson-safnaðar í nr. 11. 

Myndir af kirkjum Pétrssafnaðar og Argyle-safnaða í nr. 12, 














































^amcimnnin 


4 


Mánciðarrit til stuðnings IcirJcju og [t&MSJffídóvii íslendincja. 
acfið út af hinu ev. lút. Icirlcjufélagi fsl. í Vestrheimi. 

RITSTJÓRI JÓJJ BJARNASON. 


13. árg. WINNIPEG, MARZ 1898. Nr. 1. 


Kvala-andvarp, sem veríír að lof&jörð. 

Út af 22. Davíðs sálmi.—Eftir séra Valdemar Briem. 


(r.ng: Hevr mín hljóð.) 


1. Guð, minn guð, guð, minn guð, 

gleðin þver. 

Hefir þú, herra, nú 
horfið mér. 

Yfirgefinn er eg hér, 
ekkert svar eg fæ hjá þór. 
Hjálpin þín mór horfin er, 
horfin er. 

2. Dag og nótt, hátt og hljótt, 

herra minn, 
kalla eg alian veg 
uppgefinn. 

Eigi nokkurn frið eg finn, 
förlast tekr þróttrinn. 

Samt eg treysti’ á þróttinn þinn, 
þróttinn þinn. 

3. Ver mér næst nú, er stœrst 

neyðin er. 

Gjöra menn grimmir enn 
gabb að mér: 


,,Bezt er drottinn bjargi þér, 
bezt þú honum treystir hér.“ 
Þannig mælir heimsins her, 
heimsins her. 

4. Heyrir þú, herra, nú? 

heitt eg bið. 

Kom þú fljótt, ltom þú skjótt, 
kom með grið. 

Hrœrt ei get eg legg nó lið, 
loðir tungan góminn við. 

Gef mór aftr fió og frið, 
fró og frið. 

5. Guð, ef skín gœzkan þín, 

gleðjumst, vér. 

Þraut og stríð þínum lýð 
þakka ber. 

Allir lýðir lúti þér, 
lágt í dufti syngi hver: 
Drottins miskunn eilíf er 
eilíf er. 





Fasta. 


Ivirkjuárstíðin. sem nú er yfir o?s að lífia, er vanalega að 
eins neínd fastan. Eri fullu nafni heitir lrún, svo sem kunnugt 
er, sjöviknafasta eða langafasta. það er tið, setn samkvæmt 
fornri og göfugri kirkjulegri venju er ætlazt til að sérstaklega 
sé helguð endrminningunni um hina d^'pstu niðrlæging frelar- 
ans, píslir lmns og dauða. Svo sem orðið „fasta“ beudir á var 
tímabil þetta upp^ft$.t»?.reglu[eg föstuhaldstíð; jrað er að segja: 
kristið fólk hélt sérÆOáEeira eða minna leyti frá líkamlegri 
fX'ðu á þessum tíma, takmarkaði alla nautn fyrir líkamslif sitt 
til stúrra muna. Og tilgangr fi'stuhaldsins á þessum tíira eins 
og æfinlega, þá er fastað var af trúarlegum ástœðum, var vitan- 
lega sá, að menn með þessu móti skyldi auðmýkja sig fyrir 
drottni, losa hugann við gœði lieimsins, styðja sig í bœnrœkni, 
verða sem bczt móttœkilegir fyrir hin hiinnesku gœði, sem 
drottinn býðr öllum syndugum lýð í náðarmeðulum kirkjunnar. 
Föstutíð þessi hin sérstaka skyldi vera tíð andkgrar uppvakn- 
ingar til undirbúnings undir hina fagnaðarríku og sigrihrósandi 
pískahátíð. Paskahátíðin kristilega varð til fyrst af öllum 
vorum háttðum. Kris tnir menn tóku þá stórhátíð að aríi úr 
Gyðingakirkjunni. Kr stnaðir Gyðingar héldu þá liátíð eins 
og feðr þeirra, en aðallega í nýjum skilningi, ekki sérstaklega 
til minningar urn frelsanina úr þrældómnum í Egyptalandi á 
dögum Mósesar, heldr einkum og síðar eingöngu til minningar 
um aðalatriðin í endu rlausnarverki Jesú Krists, hinn friðþægj- 
anda píslardauða ha ns og hina dýrðlegu upprisu hans frá dauð- 
uin. þinuig er á þeirri tíð bæði talað um krossfestingarpáska 
og upprisupíska. En mj<ig snemma var upprisa drottins ein- 
g ingu ráðm li í hinn i kristilegu páskahugmynd. Og þá varð 
páskahít'ðin auðvitað eingöngu fagnaðarhátíð. Föstuhaldssiðinn 
tóku kristnaðir Gyðingar með sér inn í kristnina. í lögmáli 
Misesir er engin fasta fyrirskipuð nema á friðþægingarhátíð- 
inni miklu. það er eftir voru tímatali í byrjan Októbermán- 
aðar. A þá föstutíð er minnzt í sögunni í Gjörðabók postul- 
anna uin Pal postula á sjóferðinni miklu vestr um Miðjarðar- 
haf, þá er hann var sendr sem bandingi frá Sesarea til Róina- 
borgar. þar segir svo: „Sjóferðir tóku þegar að verða hættu- 



-3— 


legar, því þá var og fastan þegar liðin“ (Pg. 27, 9). En þð að 
engin önnur föstutíð væri að guðs boði fyrirskipuð lijá ísraels- 
mönnum, þá var mjög mikið um fiistur hjá þeim í trúarlífi 
þeirra, einkum eftir berl.-iðiriguna til Bal'ýlonar. \'ér heyrum 
í dœmisögu Jesú um faríseann og tollheimtumanninn, að þar 
hrösar hirin fyrr nefndi sér af þvi frammi fyrir guði, að hann 
fasti tvisvar í viku; og rná af því ráða, að þannig la<rað fr.stu- 
hald hefir verið almennr siðr hjá strangtrúuðum Gyðingum 
þeirrar tíðar. Og vér vitum líka beinl nis annarsstaðar frá, 
að þeir föstuðu á mántidögum og fimmtudögum öllum. En auk 
þess voru meðal annars fjörir sérstakir dagar á. árinu ákveðnir 
til föstuhalds fyrir allan lýð G} r ðinga: f 4, 5., 7. og LO. mánuði 
hins gyðinglega kirkjuárs, sem byrjaði með mánuðinum v.isan 
(seint í Marz). þessir fjúrir föstubaldsdagar voru miðaðir við 
ýms ögleymanleg hryggðaratriði í sögu Gyðinga, er stóðu í sam- 
bandi við herleiðinguna til Babýlonar. 

Frelsarinn gaf lærisveitium sínum ekkert föstulialdsboð, og 
svo föstuðu þeir þá ekki heldr svo lengi sem þeir voru tneð hon- 
um að likamlegum samvistum. Á því furðuðu lærisveinar Jó- 
hannesar skírara sig mjög. því eins og Jöhannes lærimeistari 
þeirra iðkuðu þeir strangc föstuhald og töldu þann guðrœknis- 
sið alveg sjálfsagðan. Svo spurðu þeir þá Jesúm að því, hvern- 
ig því véki við, að hann héldi læris''einum sinutn ekki til fostu. 
Eti hanu svaraði: „það sœmir ekki, að bruðkaupsgestirnir só 
með hryggu bragði meðan brúðguminn er nteð þeim. En sá 
timi mun koma, að brúðguminn verðr numinn frá þeim, og þá 
munu þeir fasta“ (Matt. 9, 15). Hann segir ltér fyrir, að læri- 
sveinar sínir rnuni fá yfir sig daprar föstutíðir, en ekki fyrir 
neitt lögmálsboö, heldr eins og af sjálfu sér, út af raunaatvik- 
um hius kristilega trúarl fs. í fjallrœðunni gengr hann út frá 
því svo sem nokkru sjálfsögðu, að hinir gyðinglegu tiiheyrendr 
sínir fasti og gefr ógleymanlegar áminningar utn það, hvernig 
það föstuhald megi ekki vera og hvernig það eigi að vera. En 
að skipa mönnum að fasta—það gjörir hann aldrei. Ekkert 
slíkt skylduhoð er til í nýja testainentinu, hvorki frá Kristi nó 
postulunum. Föstuhaldið, setn utn er getið í fyrstu kristni, var 
að suinu leyti þannig til komið, að menn tóku þann helgisið 
með sér úr Gyðingakirkjunni, en að sumu leyti tóku monn 



hann upp af p°rsónulegri hvöt andans og þá auKvitaW af algjör- 
lega fúsmn og frj ilsum vilja. þess er getiö í Gjörfiabók po-tul- 
anna (13, 2), aö j?á er menn safnaöarins í Ant'okkíu samkvæmt 
innblæstri heilags anda töku það ráð, að senda þá Barnabis og 
Sál (Pál) í kiistmboðsferðina fyrstu vestr um lönd. þá haíi þeir 
fastað. Og seinna í sögunni um þá sömu kristniboðsferð er 
einnig tekið frain, að truboöar þessir haH beðizt fyrir og fastaff 
(Pg. 11, 23). Föstuhaldssiðrinn átti þannig augsýnilega heima 
í kristinni kirkju á postulatíðinni. En síðar fór liann þö tnjög 
í vöxt, breyttist og skemnidist. þá er leið fram á tniðaldir, var 
farið að eigna honum réttlætanda gildi. Og að því leyti var 
honum sterklega mótmælt af Lúter og hinum öðrum evangel- 
isku trúbirtarmör.num á 16. öldinni. En þau tnótmæli leiddu 
aftr til þess, að föstuhald í bókstaflegum skilningi minnkaði 
smásatnan í löndum þeirn, er aðhylltust trúbótina, og hvarf 
víða fyrir fullt og allt. 

Að því er snertir föstutíðina á undan páskunum, þá var hún 
mjög snemma helzta föstutiðin í kristinni kirkju eins og pásk- 
arnir urðu aðalhatíðin. En framan af var hún þó mjög stutt, 
að eins 40 klukkustundirnar næstu á undan páskadeginum, 
með tilliti til þess, hve lengi drottinn lá í gröfinni. Á 4. öld 
efiir Krist hefir hún verið lengd til þriggja vikna. Nokkru 
síðar verðr það ofan á, að láta hana ná yfir sex vikur. Og síðar 
var fjórum dögum við bœtt, til þess að lengd föstutíðar þessarar 
yrði f jörutíu dagar að sunnudögum frátöldum, sem ávallt voru 
skoðaðir setn fa^naðardagar, er ekki þótti við eiga að hafa til 
föstuhalds. Hugsunin um það, að Móses og Elías höfðu fastað í 
fjörut u daga, en þó einkutn það, að frelsarinn sjálfr fastaði svo 
lengi eftir skírn sína, réð því, að tímalengd þessarar kirkjulegu 
föstu var þannig ákveðin. Hún fékk því nafnið fjörutíudaga- 
fasta, quadragesima Og fyrsti dagr föstutíðnr þessarar varð 
þá auðvitað miðvikudagrinn í sjöundu viku fyrir páska, ösku- 
dagrinn svo kallaði, sem með nafni sínu bendir til þess, að tnenn 
hafi gengið inn í hina löngu föstu, sem hér er um að rœða, með 
sýnilegum ytri merkjum iðrandi hryggðar og auðmýktar. því 
það að setjast í sekk og ösku eða strá yfir höfuð sitt ösku var 
eldgamall trúarsiðr, þá er stórskostleg hryggð var á ferðinni. 
JSæsti sunnudagr á undan öskudeginum í'ékk hjá oss nafnið 





suunudagrinn í föstuinngang, og því nafni heldr hann svo sem 
kunnugt er enn. En næsti sunnudagr þar á eftir varí'i au?ivitaS 
fyrsti sunnudagr í föstu eins og hann líka enn er kallaí'r. Og 
eftir )tví voru og evu siöan taldir hinir eftirfarandi sunnudagar 
fóstutífiarinnar. Svona varð fyrirkotnulag fösturinar á undan 
páskunutn í rómversku kirkjunni, setti forfeðr vorir fengu 
kristnina frá undir lok 10. aldarinnar. En í grísku kirkjunni, 
sent náði yfir austilönd, var föstutíð þessi látin byrja tveim 
vikum fyrr en í vestrlöndum. þaðan höfum vér níuvikna- 
föstuna. En þö var ekki heldr þarætlazt til iengra föstuhalds 
á þeim níu vikna tíma en fjörutiu daga. Gríska kirkjan tók 
meira tillit til gyðinglegra heigisiða en hin römverska. Og 
þess vegna þótti þar ekki við eiga að hafa föstuhaid á laugar- 
dögum, hinnm gömlu sabbatsdögum Gyðinga. Aliir þeir dagar 
skyldi því (ásamt suntiudögunum) dregnir frá á föstutíðinni. 
þannig urðu á sjöviknatíðinni næst á undan páskum að eins 
þrjátíu og þrír föstuhaldsdagar. En til að fylla þá tölu svo, að 
fengist fjörutíu daga fasta, var þar eystra ákveðið, að á tveim 
vikunum ræstu á undan sunnudeginum i föstuinngang, er vér 
nefnum svo, skyldi föstuhalrt vera í sjö daga. Eða eins og það 
er orðað í fornriti einu íslenzku* : „þí er níuviknafasta kemr 
til sjöviknaföstu, skal fasta þrjá daga í viku ok eina nðtt.“ 

Kirkjuleg fasta í bökstatiegum skilningi er nú ekki lengr 
til hjá oss. Og er engin ástœða til að kvarta yfir því, því svo 
sem þegar er tekið fratn er ekkert föstuhaldsboð til frá Kristi 
eða postulum hans. En í andlegutn skilningi er allsstaðar til 
fasta, þar sein kristihg alvara er yfir lifi tnanna. það er að 
segja : Menn eru sér þess meðvitandi, að þeir eru af frelsaran- 
um kvaddir til þess að vera sjalfsafneitunarinnar menn. Og að 
því leyti, sem píslarsögu drottins, eins og til er ætlazt, er á þess- 
ari kirkjuárstíð haldið á luíti meðal almennings safnaða vorra, 
fá menn til sín þá sterkustu hvöt, sem hugsazt getr, til þess að 
minnast þessarar helgu skyldu, sjálfsafneitunarskyldunnar 
ktistilegu. Og að því leyti, sem menn taka þá hvöt til greina, 
verðr hin haalvarlega langafík'tutið að föstu í andlegum skiln- 
ingi, og þar með þá einnig blessunarríkr undirbúningr undir 

*) Um boðföstur Þorláks Skálholtsbiskups Þörliallssonar. íslenzkt 
forngripasafn I, bls. 236, og Grágás, útg. Vilh. Pinsens, II, bls. 251 og 252, 



_G_ 


sólhjarta og sigribrósandi páskahátífi.—Krossgangan og pfslar- 
sagan drottins dœmir eigingirnina útlæga úr liti allra. „Hvað 
hel’tir franiar hneyksli og synd en herians Jesú blúfiug mynd?'* 
sevir Hallgrímr Pétrsson. sá mafir, sem öllum Islendingum fremr 
htfir kveðifi föstuna í hinni andlegu meiking þess orðs iun í lif 
þjóðar vorrar. 

Úr því að vér á annafi borfi f írum afi tala um föstuna, þykir 
oss við eiga að nefna enn fieiri fornkirkjuleg fostuhöld. Sjöiti 
dagr vikunnar heitir á vorri tungu föstudagr og hefir h-dtið svo 
síðan kristni var lögleidd hjá forfefirum vorum á íslandi. þann 
dag var auðvitafi föstuhald hjá oss í hinum kaþólska sið. En 
upphafiega var fastafi tvo daga i viku hverri eins og hjá Gyð- 
ingurn, en í stafi mánudags og fimtntudags hjá þeim völdu kristn- 
ir menn miSvikudaginn og frjadaginn, mefi tilliti til þess afi á 
hinum fyrr nefnda degi var af prestahöffiingjum Gyfiinga og 
Júdasi ráðin atförin vifi Jesúm ogá hinutn sífiar nefndadegi var 
hann krossfestr. Seinna var hætt föstuhaldi á mifivikudögum- 
—Eftir að farið var að halda jólahátíðina, sem reyndar komst 
miklu seinna á en hinar stórhatíðirnar kristilegu, komst sá siðr 
smásaman á, að menn undirbyggi sig líka undir hana nieð 
föstuhaldi. þannig fengu menn þá kirk juárstíð, sem nefnd hefir 
verið að'vent'in eða jólaf»stan. Trúarhugsanin stefndi í þá átt, 
að menn skyldi helzt undirbúa sig undir allar kristilegar fagn- 
aðartífiir með styttra efia lengra, vægara eða strangara föstu- 
haldi. Fasta á undan sabbatshelginni vikulegu, fostudagrinn; 
fasta á undan jólurn, jólafastan ; fa>ta á undan páskum, langa- 
fastan ; fasta á undan uppstigningardeginum, gangdagafastan, í 
þrjá daga eftir bœnar»unnudaginn svo nefnda ( Rogate ); en því 
var sú fasta svo köllufi, afi þs fór fram httíðarganga (prósessía) 
mefi btenarsöng; og loks fasta á undan altarisgöngum eins og 
orð Lúters í fimmta parti Frœðanna benda til. Á und an hvíta- 
sunnu sýnist þó ekki hafa verið fastað. Fastan fyrir þá tíð var 
fiutt út í vikuna næstu á eftir og varð þannig ein af hinum svo 
köllufiu ársfjórðungsföstum, sem á hinu latínska kirkjumáli voru 
nefndar quatuor tei-ipora, sem inerkir „hinar fjórar (föstu-) 
tifiir“. þessar ársfjórfiungsföstur urfiu til eftir gyðinglegri fyr- 
irmynd, hinum fjórum ársfóstum Gyðinga, sem aðr eru nefndar, 
og voru ekki fast ákveðnar í róinvei’sku kirkjunni fyrr en undir 





lok 11. aldar, rétt um sarna leyti og krossferðirnar til landsins 
helga hófust. Samfara þessum sérstöku föstum eins og öllum 
öSrum var bænahald, og var þa beðið urn blessan drottins yfir 
árst fiirnar, sem fóiu á eítir hverri þeirra fyiir sig;: voiinu, 
sumrinu, haustinu, vetrinum. því hin fyrsta af þessum árs- 
fjórðungsföstum byrjaði með rniðvikudeginum næsta á eftir 
öskudag, hin önnur með miðvikudeginum á eftir hvítasunnu, 
hin þriðja með miðvikudeginum næsta á eftir krossmessu á 
hausti (14. Sept.) og hin fjórða með miðvikudeginum næsta á 
eftir Lúcíumessu (13. Des.l Hjá oss hétu þessar „fjórar tostu- 
tíðir“ imbrudaqar, og jrað nafn stendr enn í ísleuzka alma- 
nakinu. Hið latínska nat'n quatuor tempora varð í alþýðutali 
hjá þjóðverjum að quatemher. Ur því gjörðu Danir orðið Tam- 
perdaq, en Englendingar Ember days, og þaðan hafa forfeðr 
vorir fengið sitt nafn á þessum fornu föstudogum. 

Biblluljóðin. 

(Síðari partrinn.) 

(Niðrlají). 

I kvæðinu um „Skíin Jesú“ segir frá dranmi, sem Jóhann- 
es dreymdi, eftir að harn hafði vísað frá sér hinum gjörspilltu, 
iðrunarlausu nrönnum, er \ ildu fá skírn h já honum. Og í þeim 
draumi fær hann bending um, að hann eigi að skíra Jesú. Si 
draunir er óþarfr. En enn þá óeðlilegri eru draumarnii', sem 
skahlið lætr lærisveinana dreyma í Getsemane meðan stiSð ásál- 
arangist Jesú rétt áðr en píslarsaga hans hófst, og þó freiur en 
allt annað samtal frelsans við þá út af þeim draumum. 

Naumast þarf að taka það fram, að nýja testamentis Ijóð- 
in þrátt fyrir þetta, sem að surnura þeirra má tinna, hafa á sér 
söinu snilldareinkennin eins og gamla testamentis ljóðin. Og 
þetta bindi Biblíuljóðanna í viðbót við hitter svo mikið skáld- 
skaparlegt stórvirki, að það ber ægishjalm yfir allar íslenzku 
bókinenntirnar liinar á þossari öld. Sum af kvæðunum í þessum 
paiti eru svo fögr og ágæt, að vert er að benda á jiau sérstak- 
lega. Kvæðið „Hvítasunnumorgun" er, ef til viíl, mikilfe»>gast 
af öllum. það endar með átakanlegu, brennanda ávarpi til ís- 
lenzku þjóðarinnar, áskorau uin það að veita hvítasunnuboð' 


V 



— 8 — 

skapnuni, kristindóminum, hjartanlega viðtöku, helga og styrkja 
möSurmálið sitt jarðneska, íslenzkuna, með því að láta það verða 
innblásið af heilögum anda. Seinustu hendingarnar í þeirri 
áskoran hljöða svo: 

„Möðurmálið þitt göða og má'ið þíns himneska fiiður 
sœth-ga sameina þú ; syng honurn vegsemd og dýrð. 

Talaðu tungurnfil þitf, en tungan þött geti’ ekki lengr, 
talaðu tungumál hans; túlka þú störmerki guðs.“ 

„Jesús á Goigata" er og ákafiega mikið kvæ'i, erin fremr ,,Lík- 
fylgdin í Nain“. „Páskadagsmorgun" (sem áðr er nefnt), „Jesús 
og iVlaria" og „Heimslok". í þessu síðast nefnda kvæði birtist 
rímsnílld séra Valdemars í sínum algleymingi eins og þetta er- 
indi úr því ber vott um: 

„Öldurnar tryllast við rokviðrið rjúkandi, 
rjúfandi, kljúfandi diinmbláan sjá; 
ýmist til himins í ofboði fjúkandi 
ellegar hverfandi’ í botnlausa gjá. 

Bylgjurnar klofnandi, rjúkandi, rofnandi, 
reiðar og hamslausar vaða’ upp á land, 
mönnunum stofnandi meinsemd og grand, 
náköldum fingruin um storðina strjúkandi." 

Nokkuð annarrar tegundar eru kvæðin „Jðhannes skírari í 
myrkvastofu“, „Sakakonan“, „Hinn fyrsti söfnuðr" og „öldu- 
œsir“, sem öll eru ágæt, en likjast meir gamla testamentis ljöð- 
unutn en flest þau, er áðr var bent á. í einstöku kvæðum finnst 
oss of mikið af upptalningum samstreðra atriða. þannig í 
kvæðinu „Draumr Júsefs“, þar sem engillinn er látinn minna 
Jösef á ýmsa vini guðs, er á undan honum haíi orðið að fara í 
útlegð: Abraham, Jakob, Jiisef, Möses, Davíð, Elías o. s. frv. 
Eins ( kvæðinu „Grikklands goð“, þar sem Pdl postuli á Ares- 
arhæð er látinn telja sjö þeirra upp rneð nöfnum og tala nokkuð 
um hvert fyrir sig. En í niðrlag þess kvæðis vantar það, sem 
þýðingarmest var í rœðu postulans: hina guðlegu kiöfu til allra 
um að þeir á þeim tímamötum taki sinnaskifti með tilliti til 
hins yfirvofandá döms, sein Jusús hel Ir. í kvæðinu „Jesús í 
Nazaret" kcma fyrir orðin : feðraslöð, feðrast )ð, f-ðrabrer, feðra- 
bú, feðralið, feðrastorð, feðragrund, föðurland, föstrbyggð, föstr- 
Jáð, föstrjörð, feðradrótt, feðraþjóð, feðrasveit, feðrakyn—sitt í 



•8-r 


hverju erindinu, í upphafi þess rneð „þú“ fyrir framan. Og 
niðrlsg hvers erindis: „En spámaðr er fár í föðurlandi." það 
verðr ervitt að læra það kvæði utan að. 

Við örfá kvæðin gæti lítið eitt, verið að athuga í trúarlegu 
tilliti. En vér sleppum því að fara út í það mal að öðru leyti 
en því, að nefna þessi kvæði á nafn: „Guðs ríki“ (sem annars er 
eitt af stðrkvæðutn bökarin iar), „Dðmrinn", Filippus og svert- 
inginn", „Hinn miskunnsami Samveiji" og „Kornelíus". 

I kvæðinu „Jesús á Golgata“ er nefndr „hausaskeljatindr". 
það getr verið, að slíkt megi telja skáldaleyfi, en það getr alið 
þá röngu ímyndan hjá fölki, að aftökustaðrinn í Jerúsalem hafi 
verið á háum fjallhnúk í staðinn fyrir á hvolhrygg einum, sem 
að eins lítið eitt var hærri en svæðið í kring. 


það, sem mest er og bezt í bókmenntum 
heimsins. 


í allra sfðustu tfð er út komin bök ein mikil og prýðileg á 
enskri tungu, sem heitir Library of the World’s Best Literat-ure■ 
Eins og titillinn bendir á er verk þetta ágrip at' gjörvöllum bók- 
menntum heimsins bæði að fornu og nýju. B ikin er gefin út í 
New York og er í kO bindum í mjög stóiu 8 blaða broti; hvert 
bindi rúmar 600 blaðsíður. Sá, sem stendr fyrir þessu mikla 
ritverki, er Charles Dudley Warner, frægr rithöfundr og bók- 
frœðingr, ásamt þrem meðritsjörum. En í ráðaneyti sitt við 
fyrirtœki þetta hafa þeir tekið tólf útvalda frœðimenn, alla 
ameríkanska. Einn þeirra er dr. Willard Fiske, íslandsvinr- 
irin ágæti, sem nú um inörg ár hefir átt heima í Florenz á 
ítal u. Bókin er einstök í sinni röð og vafalaust eitthvert 
mesta bókmenntalega stórvirkið, sem unnið hefir verið á þessari 
öld. Sýnishorn eru þar lögð fram af öllu því, sem frá sjónar- 
miði útgefendanna hefir bezt verið ritað í öllum áttuin heims 
og á öllum tímum, svo og því, sem haft hefir einhverja mikla 
þýðing fyrir menningarlif þjóðanna, þó að það hafi ekki í sjálfu 
sér neitt sérlegt b >kmenntalegt verðmæti eftir þeim mæli- 
kvarða, sem gildi rita er nú á tímum metið eftir. Rithöfundum 
er skipað niðr eftir stafrófsröð og sérstök ritgjörð um hvern 



— 10 


fyrir sig eftir þá raenn í nútíðinni, sem til þess hafa þótt fœr- 
astir. Af því að verkið er allt á ensku og aðallega gefið út 
fyrir Atnerikumenn og Breta, er enskum og ameríkönskum rit- 
höfundum tiltölulega meiri gauvnr gefinn sn rithöfundum ann- 
arra þjóða. Bókmenntagreinir, sem að ntiklu leyti standa út 
af fvrir sig, eru teknar til ihugunar í sérstökum þáttum. ]tann- 
ig t. a. m. babýlonsku bókmenntirnar fornu, bókmenntir Forn- 
Eg^'pta, Hindúa, Ivínverja. Og á sarna átt er farið með hinar 
forn-íslenzku hókmenntir ; sérstakr þáttr um sögur vorar eftir 
William Sharp, annar þáttr um eddurnar eftir Wilbam H. Car- 
penter og hinn þriðji uin þjóðsögur Jóns Árnasonar eftir ónafn- 
greindan höfund, bklega Warner sjálfan eða einhvern af rneð- 
ritstjórum hans. þá er enn t'remr sérstakr þáttr um hin helgu 
rit gamla testamentisins eftir Crawtord H. Toy og annar um 
nýja testamentið eftir Frederick W. Farrar. 

Kaflinn, sem hér fer á eftir, er partr af þessari nýja testa- 
mentis ritgjörð Farrars. Yér gátum ekki stillt oss um að snúa 
þessum parti ritgjörðarinnar á íslenzku handa „Sarneiningunni“, 
til þess að lesendr hennar gæti séð, hvers virði bibh'an, sérstak- 
lega n}'ja testamentið, er í bókinenntalegu tilliti, ekki að eins 
eftir dórni Farrars, heldr líka frá sjónarmiði mannanna, sern stað- 
ið hafa fyrir útgtifu hins stórkostlega ritverks, er þegar hefir ver- 
ið uin getið. Vér fáum hér ágæta bending um það, að mestar 
líkur eru fyrir þvf, að ritverk vor Islendinga geti fengið veru- 
lega þýðing í bókmenritalegu tilliti með því móti, að andi krist- 
indómsins, en ekki andi heiðindómsins, ráði yfir þeim, sein gjör- 
ast rithöfundar hjá oss. Og er þá um leið vert að minnast þess, 
að það var kristnin, sem forðum framleiddi forn-íslenzku bók- 
menntirnar allar, enda þótt að eins lítið í þeiin ritveikum sé 
beinlínis kristilegs efnis. Hefði forfeðr vorir ekki fengið krist- 
indórninn til sín, er óhugsanlegt, að neitt þvílíkt hefði nokkurn 
t rna koinið frarn. 

þess skal getið, að Farrar er hátt standandi maðr í ríkis- 
kirkjunni á En^landi, nú sem stendr Ðean of Canterbury. 
Hann er foeddr í Bombay á Indlandi 1831. Eftir hann liggja 
mörg fram úr skarandi ritverk, þar á meðal „Æiisaga Krists -1 

og „Æfistarf Páls postula". 

* * 

* 


Vér hugsuin um Krist, (lrottin dýrSarinnar, í lægingarstööu 
hans, hvað hann var, þá er hann haföi svo að segja lagt frá sér 
hina eibfu guðdömstign sína, minnkað sjálfan sigoggjörzt inaðr. 
Mannsins sonr er hann ; en vér höldutn því jafnframt föstu, að 
hann í sannleika só guðs sonr. En myndi j;að ekki að mun 
styrkja þessa ályktan trúarinnar, ef vér veittum því eftirtekt, 
hve óviðjafnanlega fullkomin orð hans eru, hve víðtœk þau eru og 
hve gegnum-þrengjanda ati þau ]i u fa í sér ? Hann sagði sjálfr: 
„þau orð, sem eg tala til yðar, eru andi og líf.“ Jafnvel þjón- 
arnir, sem seridir voru til að handtaka hann í musterinu, urðu 
svo gagnteknir af hinum hátignarlegu og hrífandi orðtrm hans, 
að þeir komu aftr svo búnir og báru móti sínum eigin vilja sam- 
sœrismönnunum í prestaráðinu þennan vitnisburð: „Aldrei hefir 
nokkur rnaðr talað eitis og þessi tnaðr.‘- Eg á hér ekki við hinn 
guðlega frurnleik opinberana hans, heldr við hina makalausu 
fegrð orðalagsins, þá hugsanagnótt, sem liggr svo að segja í 
hverju orði i þeirra óviðjafnanlega einfaldleik. 1 öllum bók- 
menntutn heimsins er enginn eiginlegleiki eins eftirtektarverðr. 
Eg skal þessu til sönnunar ekki taka neitt úr rœðu þeirri, er 
hann að skilnaði flutti ástvinum sínum nóttina, setn hann var 
svikinn, „rœðunni með hinu dýrðlega samblandi sorgar oggleði, 
rœfunni, setn hinir guðlegu leyndardómar skína út úr eins 
og hún væri alsett gimsteinurn", svo sem rithöfundr einn kemst 
að orði; heldr bendi eg á tvo smákafla alkunna úr prédikunum 
hans eins og þær voru vanalega. Annar kaflinn er úr fjallrœð- 
unni: „Skoðið akrsins liljugrös, hver.su þau vaxa; hvorki 
vinna þau né spinna ; en eg segi yðr, að Salómon í allri sinni 
dýrð var ekki svo skrýddr eins og eitt af þeitn. Ef guð nú 
skrýðir svo grasiö á jörðinni, sem stendr í dag, en á morgun 
verðr í ofn kastað, hversu ntiklu frarnar tnun hann ekki klæða 
yðr, þér trúarveikir? ‘—Mun nokkur grein þessu lík vera til í 
öllunt undanfarandi bókmenntum gjörvalls triannkynsins? Gæt 1 
allir að hinni óvanalegu tilflrming, sem hér kemr fram, fyrir 
fegrð náttúrunnar. því bregðr naumast fyrir, að jafnvel hinir 
miklu og hámenntuðu andar hinnar ágætu Aþenuborgar hafl 
nokkurn tínia auga fyrir þvilíku. I öllutn ritum Platons 
ketur hvergi fyrir landslagslýsing nema á einum stað. 
það er í upphafi rits þess, er Fa-dros nefnist. Og það inál lét 


svo unrlarlega í eyrum hins unga manns, sem Sdkrates er þar 
við að tala, að hann lét furðu sma í Ijósi og tók því eins og öðru 
spaugi. það var Kristr, sem fyrst kenndi oss að íinna helgi- 
dóm góðleikans í fegrð hluta, setn eru svo smáir, að þeim 
vanalega er alls engin eftirtekt veitt, og að lesa út úr blómun- 
um boðskap um kærleik föður vors á himnum oss til handa, 
ritaðan þar með hans eigin hendi. En hve fá og einföld eru þó 
orðin, og hve skammt leitað eftir líkingarmyndum til þess að 
framsetja þessa kenning, — kenning, sem fratnvegis átti að 
verða og varð heiminum til þvílíks makalauss sæluauka ! Og 
hve víðtœk og varanleg er hnggunin, sem hin blíða föðurgœzka 
guðs er full af, eftir því, sem hér er svnt! 

Sem annað sýnishorn af ágæti Krists orða, þótt að eins sé 
tekið tillit til búningsins, sem þau eru fœrð í, skulum vér taka 
dœmisöguna um hinn glataða son. það er fegrsti kap'tulinn 
í „fegrstu bókinni í heimi“—eins og Reuao, hinn frakkneski 
rithöfundr, kallar Lúkasar guðspjall. Með réttu mætti kalla 
þetta blómið og perluna meðal dœmisagnanna og fagnaðarboð- 
skapinn innan í fagnaðarboðskapnum. Kafii þessi er minni en 
blaðsíða að stœrð. það má lesa hann upphátt á fjórum mínút- 
um. Og þó er ekki unnt að benda á neinn stað, hvorki stuttan 
né langan, í öllum bókmenntum víðrar veraldar, er hafi haft 
áhrif, sem ekki verði algjörlega hverfandi, þegar saman eru 
borin við hin eilifu áhrif þessa guðspjallskafla. Dante og 
Bunyan Imfa snortið þúsundir mannssálna; en þessi dœmisaga 
lretir verið dýrmæt milíónum manna á öllum öldum og af alls- 
konar jyóðum, sem aldrei svo mikið sem heyrðn nefnd á nafn 
hin miklu skaldskaparrit þessara höfunda (Ðivina Commedia 
og „För pílagrtmsins“). Skáldsöguritin t heiminum geta talizt 
í tugum þúsunda. En hver myndi geta bent á eitt einasta í 
öllum þeim grúa, sem nokkurn tíma hati sýnt sig að því að 
geta hritíð mann nokkuð nálægt því eins sterklega og svo vitt 
út um allar álfur og á ölium tímum eins og þessi stutta dœmi- 
saga? 

þessu máli viðvíkjanda. er vert að tilfœra vitnisburði þriggja 
ágætra skaldsöguritara frá vorum mannsaldri, sem flestum öðr- 
um freuir hafa náð almennings hylli. 

Fyrstan er að nefna Charles Reade. Hann var mjögalvöru- 


gefinn og stöðugr biblíulesari. Ágætlega kunni hann þá íþrótt, að 
lesa út lyndiseinkunnir rnanna og láta þær koma fram í sögum 
sínum. En þann dóm felldi hann hiklaust, að eigi væri neinum 
vanalegutn eöa tiinnblásnum mannsanda unnt að ni þeirri dá- 
samlegu orðfæð, þeim augnabliks-dráttum, sem aftr og aftr er 
beitt í heilagri ritning, höfundunum svo afí segja óafvitanda og 
ósjalfrátt, til þess aö láta inannsmyndirnar, sem sýndar eru, 
koma lifandi út fyrir augu vor og blasa við sálarsjón vorri allt 
að þvi eins skýrt og vér hefðum persónulega séð og þekkt 
mennina. Jafnve! ekkihjá Shakespeare finnum vérsl kan undra- 
verðan kraft. Og þó er hjá öðrum rithöfundutn þetta íþróttar- 
lega hig á því að láta lýsingarnar verða heppilegar og hrífandi, 
þessi viðleitni á þvi, að láta augu áhorfendanna verða fangin af 
því, sem sýnt er, aðalatriðið, þar sem það í ritningunni er að 
eins aukaatriði og, ef svo mætti að orði kveða, komið fram af 
tómri hending. 

Annar maðrinn er Robert Louis Stevenson. Hann minn- 
ist líka á hina makalausu andagift og skarp^kyggni, sem kemr 
fram í ritningunni, þá er þar er verið að sýna manninn í tnönn- 
unum. Og er það auðvitað mál, sem skáldsagnaritari á að vera 
bær um að leggja dóm á. En þessi eru orð Stevensons: 

„Mannlýsingar þessar (biblíunnar) eru svo sem kunnugt er 
fœrðar í letr í austrlöndum, en þær lifa í vestrlöndum svo lengi 
sem heimr stendr. þær eru upprunnar í einu afskekktu héraði, 
en ryðja sér braut út um allan heim. þótt þær sé skrásettar á 
tíma hálfgjörðs villudóms og menntunarleysis, þá eru þær því 
meir í hávegum hafðar sem heimsmenntanin nær hærra stigi. 
þótt þær heyri til fjarlægri fornöld, þá snerta þær starfslíf og 
hjartans tilfinningar karla og kvenna og barna í nút'ðinni eins 
og beinlínis væri þær til orðnar þeirra vegna. Eru það þá 
nokkrar ýkjur, þótt sagt sé, að mannlýsingar biblíunnar sé 
furðuverk hugsunarinnar?“ 

Hall Caine er þriðji vottrinn. Hann segir svo nýlega í 
tímariti einu (McGLwres Marjaeine ): 

„það er trúa mín. að eg sé bibl'unni minni kunnugri en 
flestir þeirra, sem eru að eiga við bókmenntaleg ritstörf. Engin 
bók í heimi er henni lík. Og fegrstu skáldsögur, sem nokkum 
tíma hafa verið ritaðar, eru mjög fjarri því að geta náð öðra 


eins haldi á hugúm manna eins og hver sem vera skal af sögum 
biblíunnar. Að því leyti, sem eiiihver styrkr í mannlvsingum 
og rás viðbuiSanna kemr fram í bökum mfnum, þá er hann 
ekki frá mér, heldr hefi eg fengið hann úr bibl'unni. Sagan 
„Lögsögumaðrinn“ (The Deernster) er sagan um hinn glataða 
son. „Bandinginn“ (The Bondman) er sagan um Ksaú og 
Jakob. „Sektarlambið“ (The Scapegoat) er sagan um Elí og 
sonu hans, en f staðinn fyrir Samúel kemr þar fram b'til stúlka. 
Og „Manarbúinn“ (The Munxmo.n) er sagan um Davfð ogÚrfa.“ 

Eg vildi feginn nmga koma með enn fleiri dœmi upp á það 
vald, sem liggr f orðalagi bibbunnar. 

Sé nokknr lex'a, sem stórskáldin öll og aðrir miklir andans 
menn f nútfðinni öðru fremr leggja áherzlu á, þá er það lexfan 
um það, að tign mannlegs hfs sé undir þvf komin, að menn sé 
herrar yfir sjalfum sér, hafi lært að þekkja sjálfa sig, hafi taum 
á tilhneigingum s'num. það er f raun og veru hin gamla 
kenning Platons um þrfskifting mannsins: manninn, Ijónið og 
hina marghöfðuðu ófreskju. í þessu bkingarmáli taknar maffr- 
inn skynsemina og samvizkuna, sem það er ætlað að drottna 
með konunglegri rú yfir hinu undirokaða Ijóni. En tjónid 
táknar ástrfður reiðinnar og yfirlætisins, sem endilega verðr að 
temja svo, að notazt geti f þjönustu þess, sem gott er, en sé ekki 
gjörðar að engu. Ófreshjuna þar á móti, sem táknar hinar hold- 
legu girndir, verðr algjörlega að leggja að velli, svo hún geti 
sig ekki hreift. Er ekki lærdónninn allr, sem liggr f þessum 
heimsfrægu bkingum saman dreginn í eitt vers hjá sálmaskáldi 
gamla testamentisins, — versið, sem með svo dýrðlegri íþrótt 
stendr höggvið á vestrstafn dómkirkjunnar í Amiens: „Yfir 
Ijón og eitrorina muntu ganga og troða ofan á ljónsunga og 
dreka“ (Sílm. 91, 13)? Athugum nú hinar háleitu kenningar um 
sama efni eftir ýni3 stórmenni f bókmenntaheiminum fyrr og 
síðar. Óvíd (rómverska skáldið) segir: „Kg só það, sem betra 
er, og veiti því samþykki mitt, en eg fer eftir þvf, sem verra er.“ 
Dante segir : „Eg krýni mig til konungs yfir sjálfum mér.“ 
Shakespeare segir : „Eg hefi týnt ódauðlega partinum af sjálf- 
um mér, og það, sem eftir er, er dýrslegt." Fletcher segir : 
„Maðrinn er s'n eigin heillastjarna; og sú sál, sem orkar þvf, að 
framleiða ráðvandan og fullkominn mann, ræðr yfir öllu lífínu, 



1.5— 


öllum áhrifum, öllum örlögum." Milton segir : „Umgengni 
við himinbúana leiðir til þess, að geisli birti.st á hinum júra 
manni, hinu hreina musteri andans, og gjörir það smásaman 
saina eðlis og sálin er, þangað til allt er ódauðlegt orðið.“ 
Henry Wotton lávarðr segir: „þessi maðr er laus við' þræl- 
dómsfjötra vonarinnar um það að geta reist sig við eða óttans 
fyrir þv', að hann kunni að falla. þótt hann sé ekki herra yfir 
neinni landeign, er hann þó herra yfir sjálfum sér, og þótt hann 
eigi ekkert, hefir hann þó allt.“ Wordsworth segir : „þetta er 
hinn hamingjusami liermaðr ; þetta er sá maðr, sem allir þeir, 
sem eru undir vopnum, myndi óska að þeir væri,“ Matthew 
Arnold segir: „Set þér það fyrir, að vera þú sj dfr, og yit, að 
sá, sem finnr sjálf«n sig, losnar við eymd sína.“ Clough segir : 
„þú, sem leitar, leitaðu í sj'dfum þér, og munt þú tínna í stein- 
unum brauð og hf í hugarauöninni." Og Christina Rosetti 
segir: „Guð, herð mig gegn sjálfum mér,—svikaranum með 
hinni tálsterku rödd, sem heimtar næði, ró og nautn.“ Margt 
margt fleira í sömu átt mætti tilfœra. En það áræði eg að 
staðhœfa, að mergrinn málsins f adri þessari guðlegu lífsspeki er 
tekinn fram af Kiisti drottni vorutn með einu einasta orði, og 
það á þann hatt, som ber vott um nýja frumhugsan, enn þá 
miklu dýpri en allt hitt og algjörlega óviðjafnanlega. En þetta 
er orðið drottins, sem við er att: „f þolinmœði yðar skuluð 
þér vinna sálir yðar“ (Lúk. 21, 19)*. Hér er það kennt, að til 
þess að vera veröum vér að verða; og vér getuin ekki orðið 
„herrar yfir sjáll'um oss“ án kappsamrar áreynslu sjálfra vor, 
að þvi auðvitað ógleymdu, sem oss er til þess þrýst með kross- 
burðinum. Hér liggr í einu orði leyndardómr sérhvers göfugs 
inannlífs. það, sem verulega er eilíft í oss, innsti kjarni tilveru 
vnrrar, liggr ekki fyrir í oss svo sem fengið með fœðingunni, 
heldr verðr að fást að sem ný eign ; vér verðum að ná því, inn- 
vinna oss það. (Meira.) 

Nýr söfnuðr 

er nú myndaðr í íslendingabyggðinni í Pipestone héraði. Sú 
sveit er vestast í Manitoba, sunnarlega í því fylki. Safuaðar- 

* I eldri biblíuútleggmgunni ensku (frá 1611 ) er þetta önákvæmt 
þýtt. Og þö enn ónákvæmara í sumum öðrum, þar á meðal í íslenzku 
biblíuútleggingunni síðustu. þar stendr: „Látið stöðuglyndi vera 
vörn sálum yðar.“ En í gömlu Guðbrands-biblíu stendr á þessurn stað: 
„Eignest mz yduare Þolinmæde Saaler ydrar' 1 , sem er n’ilega rétt. 

Ritst. ,,SaM.“ 

t * > 

% ■. 


myndanin var undirbúin síSastliðiS haust, þá er séra Jdn J. Clé- 
mens var þar á ferSinni eins osj um var getiS í „Sam.“ XII,9. 
Um myndan safnaSarins hetir til vor komið svo látandi skýrsla: 

„Hinn 15. þ. in. var fundr haldinn í húsi Kristjáns J. Bar- 
dal til að stofna söfnuð. Á fundinum mmttu 9 af stofnendum, 
en alls eru þeir 13. í söfnuðinuin eru 17 ðferindir. Samþykkt 
var í einu hl jöði, að söfnuðrinn skyldi bera nafn St. Jóhannemr. 
Frumvarp tií safnaðarla<ra fyrir söfnuði hins ev. lút. kirkjufé- 
lags ísl. í Vestrheimi var síðan lesið upp o<í samþykkt með iill- 
um atkvæðum. þí var kosin safnaðarnefnd, og hlutu þessir 
kosning : Kristján J. Bardal, Kristján Abrahauisson, Jdn Abra- 
hamsson, Friðrik Abrahamsson og Kristján J. Matthieson.—Að 
ending var sunginn sáluirinwnr. 617 í salmabúkinni. 

Pipestone, 28. Febr. 1898. 

Kristjan J. Mattieson.“ 


-V-o❖o-é- 

ALBAMÓT fyrix síðastliðið ár eru nú loksins á leiðinni vestr hing- 
að. líklega rétt að segja komin. ''Fyrir atvik. sem eigi vavð við ráðið, 
í ísafotilar prentsmiðju, úrðu þ?iu í þetta skifti eigi prentuð fyrr en í 
Janúar. Og eru æ vntanlegir Jraupenclr beðnir að fyrirgefa þennan 
leiðinlega drátt. . En áðr mertn fá þau skal hér varað við nokkrum 
prentvillum í ritinu, sem alliif-œtti að leiðrétta um leið og þeir fá það í 
hendr: Á bls. 57 steudr „edyir námsmenn" i staðinn fyrir „ungir n.“; 
á bls. 70 „siðvenju‘,‘ i stað „siðvenjur"; á bls. 7 1 „svara"ístað„snara“; 
á bls. 78 „bezta varnarvirki" i stað „bezta v.“ Á bls. 141 err gluðmáls- 
grein, sem leiðrótt hljð^ar sv$: „En því mátti hann ekki eins taka það 
upp hjá sjálfum sór lýsingar hins ytra?“ Á bls. 2.) ^téndr: „af rit- 
stjðrr þesaa blaðs". í Stað , þ’essa" á þax. að standa „þ^s“. Og vafa- 
laust er enn fieira misprentað, þðtt ekki getum vér nú á það bent. 

: - • •“ 

Hr. fin A. Blöndal, 207 Pacific Ave., Winnipeg, er féhirííir ,,Sam.“_ 


Hr. Bjöni T. Bjönissan, 148 Princess St.. sendir ,,Sam.“ út. 


.KENNARINN’ 1 , mána'larrit til na,tkúnar viS kri-tindómsfrœðs,lu barna í sunnu- 
da',' 3 skólum og hei nahúsumj kernr, út í Minneota, Minn Argangrinn, 12 nr., 
koátkr að eins 5 r cts. Ritstj ri séra Björn B Jónsson. Utg. S. Th W,-stdal. 


,,ÍSAVOLD“, lang-stmrsta blaðið á íslandi, kemr út tvisvar í viku allt árið, kostar 
í’Aiáeríku $1.50. Halldór S. Bardat. 613 El gin Ave„ Winnipeg, er útsölumaðr. 

.,VE&H LJÓS 1“— hið kirkjulega mámðarrit keirra séra Jóns Helgasonar og 
s’igur'ktr'P. Sívertsens í Reykjavik — til sólu í bókaverzlan Halldórs S. Bardals 
í Wihnipeg og k <st rr 60 cts. 


s WÍEINI NGIN“ kemr út mánaðarlega, 12 nr. á ári. Verð í Vestrheimi: $1.00 
g.; greiðist fvrirfram. — Skrifst >fa bl iðsins: Ý04 Ross Ave., Winnipeg, Manitoba, 
§mla —Útgáfanefnd: Jón Bjirnuon(ritstj ), Friðrik J. Bergmann, Jón A.Blöndal 
kirn B. Jónsson og Jónas A Sigurðsson. 


PRENTSMIDJA LÖGBRRGS — WINNIPEG. 


